TALAKAYAN 


SA PAGITAN NG 
ATIESTANG PROPESOR 
ESTUDYANTING MUSLIM 


Salin sa Wikang Tagalog ni: 
ABDULKHALIQ S. SARIPADA 



SaNgalan ngAllah, angMahabagin, angMaawain 

Ang sumusunod na salin ng aklat "Sino ang Unggoy?" 
ay bilang patotoo sa pagka-makatotohanan sa 
pananampalataya ng mga Muslim hinggil sa pinagmulan ng 
mga tao. Ito ay mahalaga at kakailanganing aklat para sa 
lahat ng nangangarap na maintindihan ang konseptong 
pinagmulan ng buhay ng tao ayon sa Islam. Ito ay para sa 
lahat ng mga estudyante o mag-aaral. 

Ang sumusunod na senario o pagsasadula ay nangyari 
sa isang paaralan o institusyong pang-edukasyon: "Hayaang 
aking ipaliwanag ang suliraning mayroong siyensiya sa 
Diyos..." Ang atiestang propesor ng philosophy ay 
bahagyang naghinto sa kanyang klase at pagkaraan ay 
nagtanong siya sa isa sa mga bago niyang estudyante upang 
tumayo. "Ikaw ay isang Muslim, hindi ba, anak?" 

"Opo, sir." 

"Samakatuwid, ikaw ay naniniwala sa Diyos?" 

"Tama po!" 

"Ang Diyos ba ay mabuti?" 

"Tama po! Mabuti ang Diyos!" 

"Ang Diyos ba ay higit na makapangyarihan? Kaya bang 
gawin ng Diyos ang anumang bagay?" 

"Opo." 


2 



Ang propesor ay tumawa at sinabing "Ito ang isa para 
sa iyo: Ipagpalagay natin na sa banda rito ay mayroong isang 
may sakit at kaya mong gamutin. Magagawa mo ito. Siya ba 
ay iyong tutulungan? Susubukan mo ba?" 

"Opo, sir. Gagawin ko." 

"Samakatuwid, mabuti ka...!" 

"Hindi ko iyan sinasabi." 

"Bakit hindi mo iyan sasabihin? Kung kaya mo, dapat 
mong tulungan ang may sakit at taong may pinsala... 
Samantala, ang karamihan sa atin ay gagawin kung kaya... 

Ang Diyos, hindi ba gagawin?" 

[Walang sumasagot.] 

"Ayaw Niya, hindi ba? Ang aking kapatid ay isang 
Muslim at namatay sa sakit na kanser, kahit papaano siya 
noon ay nananalangin sa Diyos upang pagalingin. Anong 
kabutihang mayroon ang Diyos? Hmm? Pakisagot mo nga 
ito?" 

[Walang sumasagot.] 

Ang taong matatanda ay maunawain at matulungin. 
"Hindi, hindi mo magagawa, kaya mo ba?" 

Ang propesor ay humigop muna ng tubig mula sa 
basong nakalagay sa kanyang lamesa para magkaroon ng 
bahagyang oras ng pamamahinga ang mga estudyante. Sa 


3 



philosophy, kailangan magpatuloy ng maluwag sa mga 
panibagong paksa. 

"Mag-umpisa ulit tayo mga bata Ang Diyos ba ay 
mabuti?" 

"Er... Opo." 

"Ang Demonyo ba ay mabuti?" 

"Hindi." 

"Saan ba galing ang Demonyo?" 

Hindi nag-atubiling sumagot ang mga estudyante. 
"Mula sa...Diyos..." 

"Iyan ay tama. Diyos ang gumawa sa Demonyo, hindi 
ba Siya?" 

Ang mga matatanda ay malimit isuklay ang kanilang 
mga daliri sa numinipis nilang buhok at sabay siyang 
lumingon sa mga estudyanting nakikinig at nakangisi. 

"Sa aking palagay ay magkakaroon tayo ngayong 
semester ng maraming kasiyahan, ladies and gentlemen." 

Siya ay ulit lumingon sa estudyanteng Muslim. "Sabihin 
mo sa akin, anak. Mayroon bang demonyo sa mundong 
ito?" 

"Opo, sir." 

"Kahit saan mayroong Demonyo, hindi ba? Diba 
ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay? 


4 



"Opo." 

"Sino ang lumikha sa Demonyo?" 

[Walang sumasagot.] 

"Mayroon bang sakit sa mundong ito? Imoralidad? 
Galit? Kapangitan? Ang lahat ng bagay na nakakatakot — sila 
ba ay nandito sa mundong ito?" 

Ang mga estudyanting pumipilipit sa kanilang paa (at 
sinabing). "Oo." 

"Sino ang lumikha sa kanila?" 

[Walang sumasagot.] 

Ang propesor ay biglang sinigawan ang mga estudyante. 
"SINO BA ANG NAGLIKHA SA KANILA? PAKISABI 
SA AKIN!" Ang propesor ay nagsalita ng malumanay ngunit 
nakamamatay na boses, “Nilikha ng Diyos ang lahat ng 
masama, hindi ba Siya (ang naglikha rito) anak?” 

[Walang sumasagot.] 

Sinubukang pigilan ng mga estudyante ang galaw kahit 
sa pamamaraan ng isang makahulugang sulyap subalit 
walang silbing naidulot ito. At biglaan, ang tagapangaral ay 
bumilis ang paglalakad sa harapan ng klase na parang may 
edad na paugod-ugod, na parang isang panther na malaki 
ang tiwala sa sarili. 

Ang klase ay tahimik na tahimik. “Sabihin sa akin...” 
patuloy niya, "Paanong mabuti ang Diyos na ito kung Siya 


5 



ang naglikha sa lahat ng kasamaan sa lahat ng panahon?" 
Ang propesor ay itinuturo ang kapaligiran bilang mga bagay 
na sanhi ng kasamaan ng mundo. 

"Ang lahat ng galit, kalupitan, mga pasakit, lahat ng uri 
ng pagpapahirap, lahat ng walang kabuluhang pagkamatay at 
kapangitan, at ang lahat ng mga pagtitiis dulot ng mabuting 
Diyos na ito ay sakop lahat ng mundo, hindi ba, binata?" 

[Walang sumasagot.] 

"Hindi mo ba nakikita na ito ay laganap sa lahat ng 
pook? Huh?" pansamantalang tumigil ang propesor. "Hindi 
ba?" 

Ulit na inilapit ng propesor ang kanyang mukha sa 
mukha ng estudyante at ibinulong niya, "Ang Diyos ba, 
mabuti?" 

[Walang sumasagot.] 

"Ikaw ba ay naniniwala sa Diyos, anak?" 

Ang mapagkanulong boses ng estudyante at ang basag 
na boses ay bumubulong sa kanya na nagsasabi, "Opo, 
propesor. Naniniwala ako." 

Malungkot na umiling ang ulo ng matanda. "Sinabi ng 
Siyensiya, ikaw ay mayroong limang karamdaman na 
karaniwan ay iyong ginagamit sa pagkilala at pagsisiyasat sa 
kapaligiran ng mundo. Kailanman ay hindi mo nakita ang 
Diyos, nakita mo ba?" 

"Hindi, sir. Kailanman ay hindi ko Siya nakita" 


6 



"Samakatuwid! Sabihin mo sa amin kung iyong narinig 
ang iyong Diyos?" 


"Hindi, sir. Hindi ko narinig." 

"Naramdaman mo ba ang iyong Diyos, nalasahan mp 
ang iyong Diyos, o naamoy ang iyong Diyos? Sa 
katotohanan, mayroon ka bang karamdamang pangunawa sa 
iyong Diyos ng kahit anupaman?" 

[Walang sumasagot.] 

"Pakisagot mo naman ako." 

"Hindi, sir. Natatakot ako baka hindi ko kaya." 

"Natatakot ka... na wala ka pang nagawa?" 

"Hindi, sir." 

"Gayunpaman, naniniwala ka pa sa Kanya?" 

"Opo..." 

"Iyan ang PANANAMPALATAYA!" Ang propesor ay 
ngumiti ng may pahiwatig ng kaalaman sa isang musmos na 
estudyante. "Ayon sa batas ng mga maka-empirical, 
pagsubok, pagpapatotoo, sinasabi ng siyensiya na ang 
inyong Diyos ay hindi nabubuhay. Ano ang inyong masasabi 
hinggil dito, anak? Nasaan na ngayon ang iyong Diyos?" 

[Ang estudyante ay hindi sumasagot.] 

"Maupo ka, puwede!" 


7 



[Umupo ang Muslim na wari’y natalo. Subalit ang 
tulong ng Allah ay dumating at ang tagumpay ay hindi 
maaaring hindi mangyayari.'] 

Mayroong isa pang Muslim na nakasuot ng gora 
(pangtakip sa ulo ng mga Muslim). May mahabang balbas at 
madaling makikilala bilang Muslim sa kanyang pananamit, at 
itinaas ang kanyang kamay. "Propesor, maari bang magsalita 
sa loob ng klase?" 

Ang propesor ay lumingon at ngumiti. "Ah! Mayroon 
pa palang ibang Muslim na nasa unang hanay ng dipensa. 

Isang Fundamentalist, at nakikita ko. Halika, halika, 
binata! Magsalita ng mga ibang matutuwid na aralin sa 
pagpupulong na ito!" 

Hindi inintindi ng isang Muslim ang tonong panlalait ng 
propesor. Siya’y tumingin muna sa kapiligiran ng kuwarto at 
hinihintay ang atensiyon ng mga estudyante at humarap sa 
propesor. 

"Sir, nakapagbigay ka ng mga kaakit-akit na paksa. 
Kung papayag ka, sir, gusto kung ipaliwanag ang bawat 
punto ng paksa, paisa-isa. Ang paksang ito ay dapat 
talakayin ayon sa pagkamakatarungan o makatwirang sagot 
at ayon sa turo ng siyensiya at hindi mga makadamdaming 
kasagutan. Ang unang punto ay ang iyong pangunahing 
katuruan o paniniwala na ang Diyos ay hindi nabubuhay. 
Ang sanlibutan, ay nag-umpisang mabuo sa paniniwala o 
katuruan ng napakalakas na kalantug o kalampag (The Big 



Bang) at sa pamamagitan ng Ebolusyon, ay sa huli, nabuhay 
ang tao. Hindi ba iyan ang paniniwala mo propesor?" 

"Anak, ito ay hindi mangyayari kung walang nagsabi. 
Mayroong sapat na dahilan ang siyensiya para rito. Ano nga 
ba ang mapapala mo?" 

"Huwag tayong magmadali. Hayaang gamitin natin ang 
lohika (makatwiran) at rason o dahilan at tamang 
argumentong pang-siyensiya. Bilang pangunahing salita, ay 
inaasahan kung ipahayag na aking ginamit ang katagang 
‘doktrina’ na may kasamang kaalaman, para sa mga pari ng 
mga huwad na siyensiya (pseudo-science), samantala, ito ay 
bagay na pinapaunlad ang pananampalatayang atiesmo 
bilang relihiyon. May tanong ako sa iyo, propesor. Mayroon 
tayo sa mundong ito ng millions upon millions ng mga 
paputok, mga bala at mga bomba. May narinig ka ba, na 
mga paputok na ito ay sabay-sabay at kusang sumabog, o 
tinatanggap mo ba, na kahit ang mga sangkap nito ay 
nakalagay sa iisang lalagyan, ay nangangailangan din ng isang 
mekanismong magpapaputok sa mga paputok na ito? 
Dalawang bagay ang mailalahad: Una, ang tama at wastong 
mga sangkap nito at tamang laid na umaayon sa kapaligiran 
nito; at pangalawa, ay mayroong tao o bagay na 
magpapaputok rito, maaaring sa pamamagitan ng palito ng 
posporo o di kaya ay martilyo ng isang baril, o mga ibang 
tilamsik ng kuryente. Halimbawa, kung sabihin ng isang tao 
na mayroong bala sa kanyang kamay at biglang pumutok ng 
kusa at napatay ang taong malapit sa kanya, tatanggapin ba 


9 



ito ng mga siyemtipiko ang ganoong katawa-tawang 
dahilan?" 

"Tiyak, hindi tatanggapin. Ano ba ang ibig mong 
sabihin?" 

"Katotohanan, kung gusto mong kami ay papaniwalain 
sa isang Malaki (Malakas) na Kalantug o Kalampag (the Big 
Bang), na ang isang malakas na pagsabog ay nangyaring 
walang kumalabit sa trigger nito o sumindi ng posporo o 
tilamsik ng kuryente ay dapat mo ring ipaliwanag sa amin 
kung papaanong hindi mangyayari sa mundong ito ang 
maliliit na pagsabog na walang kinalaman o tulong ng ibang 
ahensiya? Anumang paniniwalaan ng siyentipiko ay 
kinakailangang maipakita upang ito ay matanggap." 

Ang bibig ng propesor ay nakabuka lang subalit walang 
salitang lumalabas rito. 

"Ganun din, alam natin na hindi kapani-paniwala sa 
larangan ng siyentipiko na ang isang bagay ay may 
kakayahan upang lumikha ng kanyang sarili. Halimbawa, ang 
upuang kahoy na ito. Hindi ito nalikha mula sa kanyang 
sarili. Mayroong mga bagay mula sa ibang ahensiya na 
gumagawa rito. Ganun din mismo ang kahoy, hindi siya ang 
naglikha sa kanyang sarili. Nagmumula ito sa isang buto na 
itinanim at nabuhay. Ang buto mismo ay nanggaling sa 
ibang paraan at hindi maaaring mabuhay na ito ay 
magmumula sa kanyang sarili. Maaari mo bang ipaliwanag sa 
amin kung paano nabuhay ang isang orihinal na bagay — 
bagay na ang sinabi ng mga pari ng huwad na siyensiya na 


10 



ito ay pinaputok ng mahiwagang Malakas na Kalampag 
upang mailabas nito ang kauna-unahang bagay na 
mabubuhay? Ganun din, kung bakit ang inyong mga pari ay 
hindi mailalabas ang mga palatandaan mula sa laboratoryo? 
Propesor, dapat mong malaman na anumang argumentong 
siyentipeko ay dapat nailalabas ang pruweba upang ito ay 
mabigyan ng siyentipikong paniniwala.." 

"Anak, isang napakaliit na isipin na kaya nating gawin 
ang bagay na iyan. Ang enerhiyang pinakawalan ng isang 
Malakas na Kalantug ay bagay na hindi natin maabot, o di 
kaya ay maaari tayong makagawa ng kasingtulad doon na 
pangyayari." 

"Propesor, nakaligtaan mong sabihin sa amin kung sino 
ang naghanda o pinanggalingan ng mga sangkap nito, at 
nakaligtaan mo ring sabihin sa amin kung sino ang 
pumindot sa butones nito o sino ang pumindot sa trigger 
nito, o di kaya ay sino ang sumindi sa posporo ng Big Bang 
upang ito ay mangyari. Saan nagmula ang katakot-takot na 
enerhiyang iyong sinasabi? Halika, halika, propesor! Hayaan 
mong tayo ay magiging siyentipik hinggil dito. Opo, 
propesor, nangangailangan ito ng matibay na 
PANINIWALA sa mga katuruang turo ng mga pari ng 
huwad na siyensiya upang maniwala sa Big Bang. Ikaw ba ay 
umaasa sa amin upang itapon ang wastong pamamaraang 
paniniwala ng siyentipiko at maniwala sa lahat ng mga 
hocus-pocus na ito para sa isang bulag na paniniwala 
bagama’t nandiyan ang mga maliliwanag na mga 
paniniwalaan ng siyentipiko?" 


11 



[Walang sumasagot.] 

"Kung hindi mo mamasamain, propesor, aking 
tatalakayin hinggil sa doktrina ng ebolusiyon ayon sa 
pagpapahayag ng mga pari ng huwad na siyensiya. Ikaw ay 
higit na nakaka-alam na walang bakas na maipapakita na 
maaaring maiugnay niya ito hinggil sa pinagmulan ng tao 
mula sa mga unggoy at ang pagkakaroon ng malimit na 
paghahanap sa tinatawag na, ‘Nawawalang Kaugnayan’ o the 
'Missing Link?" 

"Opo, subalit napakarami pang ibang mga ebidensiya..." 

"Sorry sa pag-abala, propesor. Iyong tinatanggap na 
walang direktang kaugnayan. Kailangan mo ring tanggapin 
na walang mga bakas (fossils) na magpapakita ng mga 
katiyakang tagapamagitan o tulay hinggil sa mga hakbang sa 
mga pagbabagong — kalagayan mula unggoy sa tao. At 
tinitiyak kong alam mo rin hinggil sa Piltdown Forgery, 
propesor?" 

"Piltdown...? Piltdown...?" 

"Hayaang aking sirawain ang iyong memorya, propesor. Ang 
iba sa mga bakas (fossils) ay natagpuan sa isang lugar na 
tinatawag sa pangalang Piltdown sa England. Ang mga 
naiwang bakas ay ipinakikita nito na ang bawat tanda o 
palatandaan na ang mga pari ng huwad na siyensiya at 
atiesmo ay naghahanap sa “Nawawalang Kaugnayan o ang 
'Missing Link' sa kawing ng ebolusyon. Ang buong mundo 
ay napaniwala rito. At kahit pa ang mga taong-mapaghinala 
ay nakumbinse — hanggang ito ay matagpuan, apat napung 


12 



taon ang nakaraan, na karamihan sa samahan ng mga paring 
siyentipiko na dinoktor nila ang mga naiwang bakas (fossils) 
upang mailahad nila at maipakitang iyon na ang 
Nawawalang Kaugnayan o the Missing Link. Ito ay isang 
napakalaking kasinungalingan, malawakang panghuhuwad 
na ginawa ng inyong mga pari upang kumbinsihen ang 
mundo na ang relihiyong atiesmo ay totoo at ang tao ay 
nagmumula sa mga unggoy! Kung gusto mo pa ng 
maraming paliwanag hinggil dito ay maaari mong basahin 
ang gawa ni Professor Tobias, ng South Africa, hinggil sa 
detalye ng paghuhuwad na ito." 

Ang mukha ng propesor ay nagiging puting mapuda at 
wala siyang naibigay na komento. 

"Sa usaping panghuhuwad - propesor, alam mo ba kung 
ano ang plagiarism (pamamlahiyo)? Maari mo bang 
ipaliwanag sa klase nating ito kung ano ang Plagiarism?" 

Sapilitang nagsalita, sinabi ng propesor, "ang Plagiarism 
ay ang angkinin ang gawa ng iba at ipasa ito at ituring bilang 
iyong sariling gawa." 

"Tama. Maraming salamat, propesor. Kung 
magpakatotoo ka lang at maging makatarungan sa iyong 
pagsasaliksik ay malalaman mo, ang mga bansang Kanluran 
ay ginawan nila ng hindi makatarungang pag-aangkin sa 
lahat ng TOTOONG gawang siyentipiko ng mga Muslim, 
pinaunlad nila sa pamamaraan ng mga makabagong gamit 
ng siyensiya at tinagurian nilang kanilang pansariling mga 
pagtutuklas at gawa. Hindi na kailangang ikaw ay umasa sa 


13 



aking mga salita bagkus sumulat ka lang sa 'Centre for 
Studies on Science', Al-Humera, Muzzammil Manzil, 
Dodhpur, Aligarh, India, at sila ay masayang ipapadala sa iyo 
ang lahat ng mga may kaugnayan sa literatura bilang patunay 
sa puntong ito." 

Sa ngayon ang klase ay naging maalalahanin sa mga 
salita ng estudyanting Muslim at bills na kanilang sinusulat 
ang mga tirahan na binanggit nito. 

"Hayaang tayo ay bumalik hinggil sa doktrina ng 
ebolusyon kung saan ang mga pari ng huwad na siyentipiko 
ay kanilang pinaunlad sa mundo. Ang pinakagulugod ng 
lahat ng kanilang mga doktrina ay ang konsepto ng 'natural 
selection'. Ang kahulugan nito ay ang mga uri o klase ng 
mga bagay na ito ay nababagay sa mga pagbabago ng 
morpholohiya at physiolohiya, mga pagbabago na kanila 
itong ipinasa sa mga darating na salinlahi, upang sila’y 
bigyang lakas na manatili; samantala ang ibang uri na hindi 
nababagay ay nalilipol. Ang pinakamagandang halimbawa ay 
ang mga dinosaurs, ito ay walang kakayahang 
makipagkompetinsiya sa mga maliliit, maraming maliliit at 
masisiglang hayop ay mapaghimalang nakagagawa ng mga 
pagbabago, samakatuwid, ang mga malalaki, mababagal na 
hayop ay nalilipol, samantala ang mga maliliit na hayop ay 
nabubuhay at nananatili. Ganun din, sa panahon ng 
ebolusyon, yaong wala ng silbi ay maglalaho, katulad ng mga 
buntot at kuko, na pinalitan ng mga walang buntot na may 
kamay na humahawak, at ito ay tumutukoy sa tao. Ikaw ba 
ay naniniwala sa doktrinang ito, hindi ba Propesor?" 


14 



Ang kawawang propesor ay hindi segurado kung siya ba 
ay tatalima o hindi, dahil siya ay nasa kalagayang pag- 
aalinlangan kung saan anggulo manggagaling ang darating na 
paputok! 

"Halika, halika, propesor! Ito ang pinakamahalagang 
doktrina ng ebolusyon kung saan ang inyong mga pari ay 
ipinapaliwanag sa masang walang-ingat. Hayaang salungatin 
natin ang huwad na siyensiya ng totoong siyensiya. 
Propesor, mayroon ba sa mga siyentipiko ang nakagawa at 
nakapagpalabas ng panibagong buhay sa kanyang 
laboratoryo sa pamamagitan ng sariling pagkontrol at 
pagpapalit ng kalikasan? Huwag kalimutan, ang siyensiya ay 
tumatanggap lamang ng mga materiyal na doktrina kung ito 
ay maipapakita o mapapatunayan nito." 

[Walang sumasagot.] 

"Talagang wala, kahit ilang beses pa nila ito tangkaing 
gawin, tiyak walang mangyayari! Hayaang tayo ay bahagyang 
lumayo: Alam natin na ang mga Hudyo ay tinutuli nila ang 
mga bagong panganak na lalaki. Alam din natin na ang 
gawain ng pagtutuli ay tuloy-tuloy nila itong ginagawa mula 
pa sa kapanahunan ni Abraham (Sumakanya nawa ang 
kapayapaan). Ang naging resulta ay naiba na tin ang uri o 
disenyo ng sakit. Sinumang batang lalaki ang mayroong 
namanang pagdurugo ay maaaring mamatay na tin sa sakit 
sa pagdurugo at ang sakit na ito ay hindi naipapasa sa 
susunod na salinlahi. Sumasang-ayon ka ba, propesor?" 


15 



Tumango lang ang propesor, iniisip na ang punto na ito 
ay sa kanyang panig. 

"Kaya sabihin mo sa amin, propesor, pagkaraan ng 
libong mga taon ng pagpapatuli sa mga sanggol na lalaki, 
bakit hindi ipinanganak ang mga batang Hudyo na walang 
unang balat sa kanilang mga ari? Kahit ang buong unang 
balat sa ari ay hindi nawala, ayon sa doktrina ng natural 
selection ng inyong mga pari, ay dapat mayroong mga 
palatandaan na ang unang balat sa kanilang ari ay liliit! Hindi 
ka ba sasang-ayon, propesor?" 

Ang kaawa-awang propesor ay nakatanaw lang sa 
unahan na parang hindi naramdaman ang patama sa kanya! 

"Propesor, may mga anak ka ba?" 

Parang nakapagpahinga ng maiba ang paksa, ang propesor 
ay sinusubukan niyang gisingin ang kanyang tiwala sa sarili. 
"Opo, mayroon. Mayroon akong dalawang batang lalaki at 
isang babae." Ang propesor ay nakayanan din niyang 
ngumiti nang banggitin niya ang kanyang mga anak. 

"Propesor, pinapasuso mo ba sila noong sila ay sanggol 
pa lam ang?" 

Parang nabigla siya sa nakakalukang tanong na ito, 
bumulalas ang propesor. 

"Anong kalukuhang tanong na ito! Tama, hindi ako! 
Ang asawa ko ang nagpasuso." 


16 



"Propesor, mayroon bang pari ng mga atiesta na 
nakakita ng mga Making pinapasuso ang kanilang mga 
sanggol?" 

"Ulit, kalukuhang tanong. Mga babae lang ang 
nagpapasuso sa mga sanggol." 

"Propesor, kahit hindi kita hinubaran, Tinitiyak ko na 
ikaw ay may dalawang suso, kasingtulad ng ibang mga lalaki. 
Dahil sa ito ay paulit-ulit, bakit hindi ito nawala? Ayon sa 
doktrina ng natural selection, ang mga ganoong bagay na 
walang silbi katulad ng suso ng mga lalaki ay dapat ng 
nawala sa lahat ng kalalakihan, daan libong taon na kung 
hindi milliones ang mga nakaraan ng taon! Propesor," 

Malumanay na nagsasalita ang estudyanting Muslim, 
hindi siya sumigaw at hindi niya inilapit ang kanyang mukha 
sa mukha ng propesor, "Iyan ay sinisiguro ko, batay sa 
wasto at tamang argumento ng siyensiya at hindi ang huwad 
na siyensiya — makakasangayon ka na ang doktrina ng 
ebolusyon ay malaking karga ng mga basura o kalukohan 
lamang?" 

Ang mukha ng propesor ay ilang beses ng nag-iba ng 
kulay at ang magagawa lamang niya dahil siya ay walang 
makuhang tulong ay nagkakanda-gago sa pagsasalita. 

Ang estudyanting Muslim ay lumingon at humarap sa 
klase at kinausap sila ng may kasamang ngiti sa kanyang mga 
labi. "Sa katotohanan, maaaring ang isa ay magsasabi, 
sinumang maniwala na siya ay nagmula sa unggoy ay 
nararapat niyang paniwalaan na siya ay isang unggoy!" 


17 



Umabot ng ilang sandali bago maunawaan ng klase ang 
patudyong nilalaman ng salita ng estudyanting Muslim, 
subalit ng maabot nila ang kahulugan nito, sila ay hiyawang 
tumawa. 

Nang manumbalik ang atensiyon ng mga estudyante 
mula sa pagtatawa, nagpatuloy ang estudyanting Muslim. At 
siya’y bumaling sa propesor at kanyang sinabi, 
"Napakaraming puwang sa doktrina ng ebulosyon na ito at 
tumatagas na parang salaan. Subalit, nauubos na ang orasan 

— at hindi tatagal ako ay papunta ng Masjid para magdasal — 
kaya hindi natin ngayon matatalakay lahat ang mga 
kuwentong alamat. Hayaang tayo ay dumako naman sa 
paksang moralidad na iyong inilahad. Subalit, bago ang iyan, 
hayaang tingnan muna natin ang puntong iyong ginawa 
tungkol sa kapatid mong namatay sa cancer. Kung ikaw ay 
nagagalit dahil siya ay namatay, ay tiyak ikaw ay tanga. Ang 
mga tao, at ang lahat ng nilalang may buhay ay lahat 
mamamatay at iyan ay hindi maipagkakailang pangyayari na 
pinaniniwalaan ng lahat ng tao, maging sila man ay 
naniniwala sa Diyos o hindi, at walang isa man ang maaaring 
itanggi ang proseso ng kamatayan. Pangalawa, hindi ka 
naman bata upang itanggi ang pamamaraan ng isang 
pagkakaroon ng karamdaman o sakit — maging ito man ay 
cancer o anumang uri ng karamdaman, o aksidente at iba pa 

— bilang pasimula sa proseso ng kamatayan. Ang iyong 
pagtatanggi ay nagsimula ito mula sa iyong maling 
pangunawa na ang kabutihan ay nakakapawi sa mga pasakit, 
at ang gumawa ng dahilan ng pasakit ay kalupitan. Kung 
ganito ito, samakatuwid, propesor, wala kang pagpipilian 


18 



maliban sa sumang-ayon ka na ang pinakamalupit na tao sa 
mundo ay ang mga siyentipikong manunuri sa panggagamot 
na kung saan ang ginagamit nila ay mga hayop sa lahat ng 
kanilang mga nakakapangilabot na eksperimento. Tiyak, 
dapat alam mo ang libo-libong mga hayop na dumaan sa 
iba’t ibang pamamaraan ng labis na pagpapahirap at 
matinding sakit para lang magkaroon ng pruweba o walang 
pruweba ang isang pagsusuring para lamang sa siyensiya at 
gamot? Hindi kaya ang mga tagasuri na ito ay malulupit? 
Nakikinig ka ba sa akin propesor?" 

Bakas sa mukha ng propesor na siya ay parang may 
karamdaman. Ang estudyanting Muslim ay kumuha ng tubig 
at ibinigay sa kanya para inumin. 

"Propesor, tatanungin kita ng ibang maliwanag na 
katanungan. Ikaw ay may kaalaman sa mga pagsusulit — mga 
pagsubok na ibinibigay sa mg estudyante, para sila ay 
pumasa at matanggap sa mas-mataas na baitang?" 

Ang propesor ay tumango lang. 

"Ang isang estudyante ay kinakailangang gumawa ng 
tiyak na mga pagsasakripisyo, kahit siya ay manirahang 
malayo sa kanilang bahay, upang pumasok sa unibersidad o 
kolehiyo; kinakailangan ipagkait niya sa kanyang sarili ang 
lahat ng kaginhawahan sa bahay, kailangang siya ay kargado 
ng trabaho; kailangan ding ihinto niya ang kanyang mga 
panahong walang ginagawa at pagtulog para handang handa 
sa mga pagsusulit; pagkaraan, siya ay mahaharap ng mga 
kakila-kilabot at mahirap na mga katanungan na sasagutin at 


19 



maaaring siya ay gisain ng mga katanungan sa kanyang oral 
examination at kinakailangan ding magbayad sa institusyon 
na naglagay sa kanya sa masakit na prosesong ito — hindi mo 
ba matatanggap ang lahat ng ito bilang pagpapahirap? Ang 
propesor kaya, mabuting tao sa lahat ng mental at pesikal na 
pagtitiis na dinadanas ng mga estudyante na kanyang 
inilalagay sa kanila?" 

"Hindi ko makita ang iyong punto. Dapat, ang 
institusyon at ang propesor ay gumagawa ng mga pabor para 
sa mga estudyante sa pamamaraan ng paglalagay sa kanila sa 
isang training upang sila ay maging marapat sa kani-kanilang 
kalalagyan at katangian. Mga taong maiiksi ang pag-iisip 
lamang ang tumututol sa mga estudyante na isulat ang mga 
pagsusulit, na walang kinalaman sa mga paghihirap na 
kanilang magagawa." 

Ang estudyanting Muslim ay malungkot na ina-alog ang 
kanyang ulo. "Propesor, nakakamangha kung paano mong 
maunawaan ang pangangailangan sa mga pagsubok at 
pagsusulit sa panahong isasaayos mo sila, subalit hindi mo 
makikita ang ganoong kaisipan nang isaayos ng Diyos ang 
mga pagsubok at pagsusulit sa Kanyang mga nilikha. 
Gamitin mo ang iyong kapatid — kung natagalan niya ang 
kanyang karamdaman at namatay na mayroong 
pananampalataya, na tinatawag naming Iman — siya ay 
mabibigyan ng maraming biyaya sa Paraiso para sa mga 
paghihirap na kanyang pinagdaanan dito. Lalung-lalo na, at 
maaring kanyang papangarapin na magtiis ng ilang daang 
beses para ang kanyang gantimpala ay lalong dumarami, 


20 



gantimpalang walang nakakita rito at kailanman ay walang 
imahinasyong sumagi sa isipan ng ninuman! Sa kasamaang 
palad “mga makikitid ang pag-iisip lamang” — at mga 
ignoranti — ang tumututol sa mga pagsubok na inilalagay sa 
Kanyang mga nilikha, ilagay sa isipan ang walang hanggang 
biyayang naghihintay sa mga magwawagi." "Paraiso? Huh! 
Nakita mo ba ang Paraiso, nahawakan ito, natikman ito, 
naamoy ito, nalasahan o narinig? Ayon sa batas ng empirical, 
testable, demonstrable protocol, at siyensiya ay nagsasabi na 
ang Paraiso ay wala." 

"Tayo ay darating na rin sa punto na iyan, kung 
gustuhin ng Diyos. Magpatuloy tayo. Sabihin mo sa akin, 
propesor; mayroon bang bagay na init?" 

Ang propesor ay parang nakabawi at may malaking 
tiwala sa kanyang pakiramdan. "Oo, mayroong init." 

"Mayroon bang bagay na tinatawag lamig?" 

"Oo, mayroon na ring lamig." 

"Hindi, sir. wala!" 

Ang propesor ay nakamasid lang, Ang estudyante ay 
ipinapaliwanag, "Magkakaroon ka ng maraming init, mas 
maraming init, pinakamainit, mas-pinakamainit, imputing 
init, o di kaya ay sa kabilang polo — maliit na init, o walang 
init, subalit hindi tayo magkakaroon ng anumang bagay na 
tinatawag na ‘lamig'. Puwede nating marating ang 458 
degrees below zero, na ito ay walang init, subalit hindi tayo 
maaring lumayo ng higit pa roon. Walang ganoong bagay na 


21 



tinatawag na 'lamig', o di kaya tayo ay maaari nating 
marating ang mas malamig kaysa 458 degrees below zero. O 
nakita mo sir, 'ang lamig' ay isa lamang salita na ating 
ginagamit upang isalarawan ang pagkawala ng init. Hindi 
natin masusukat ang lamig. Ang init ay maaaring masukat 
natin sa pamamagitan ng thermal units dahil ang init ay 
enerheya. Ang lamig ay hindi salungat ng init ito ay ang 
pagkawala lamang ng init." 

Manahimik. Mayroong nahulog na aspili sa loob ng 
kuwarto. 

Ang estudyanting Muslim ay nagpatuloy.. "Mayroon 
bang bagay na dilim, propesor?" 

"Iyan ay nakakaumid na tanong, anak. Ano ang gabi 
kung hindi ito madilim? Ano ang makukuha mo roon..?" 

"Kaya, sasabihin mong mayroong bagay na dilim?" 
"Oo..." 

"Mali ka na naman, sir! Ang dilim ay hindi bagay (na 
may personalidad) — ito ang pagkawala ng bagay. Ito ang 
pagkawala ng ilaw. Maaaring magkaroon ng malamlam na 
dilim, karaniwang ilaw, maliwanag na ilaw, kumikislap na 
ilaw. Kung ang isa ay tuluyan ng mawalan ng ilaw, 
samakatuwid talagang wala, at ito ay tinatawag na dilim, 
hindi ba? Iyan ang kahulugan na ginagamit natin sa 
pagbibigay kahulugan sa salita. Sa katotohanan, and dilim ay 
wala. Kung ganun iyon, ay maaaring makagawa ng dilim sa 
positibong pamamaraan at magagawang lalong didilim ang 


22 



isang dilim at nakukuha ito sa isang container o paglalagyan. 
Maaari mo bang punuin ang isang taro ng pinakadilim na 
dilim para sa akin, propesor?" 

"Maaari mo bang sabihin sa amin ano ang iyong punto, 
binata?" 

"Opo, propesor. Ang puntong aking ginagawa ay ang 
kapintasan ng iyong maka-pilosopyang batayan, para 
makapag-umpisa, ang iyong pagtatapos ay mali. Hindi ka 
maka-siyensiya bagkus huwad na siyensiya!" 

Ang propesor ay parang nalason. "Sira...? Pambihira ka 
naman.J" 

Ang estudyanting Muslim ay payapa, tahimik at mahinahong 
nagsalita, na parang sa isang maliit na bata. "Sir, maaari ko 
bang ipaliwanag ang kahulugan?" 

Ang mga estudyante sa klase ay sabik na itango ang 
kanilang ulo. Silang lahat ay nakikinig ng mabuti. Ang 
Propesor ay walang ibang magawa maliban sa pumayag. 
"Ipaliwanag... oh, ipaliwanag..." Sa gusto niyang makabawi, 
siya ay kumakaway sa lahat ng direksiyon,. Biglaang siya ay 
naging magalang sa sarili. Ang klase ay tahimik at umaasa. 

"Ikaw ay gumagawa ng dalawahang batayan," 
Ipinaliwanag ng estudyanting Muslim, "halimbawa, 
mayroong buhay pagkatapos mayroon ding kamatayan, 
dalawang magkaibang bagay; isang mabuting Diyos at isang 
masamang Diyos. Ang iyong ipinapakita ay ang konsepto ng 
Diyos bilang bagay na may hangganan, bagay na masusukat 


23 



natin. Sir, kahit ang siyensiya ay hindi kayang ipaliwanag 
kung ano itong kaisipan. Ginagamit nito ang elektrisidad at 
magnetism, subalit kailanman ay hindi nila nakita, kukunti 
pa lang ang kanilang pagkakaintindi nila rito. Ang 
pagsalarawan sa kamatayan bilang kasalungat ng buhay ay 
isang kamangmangan sa katotohanan sapagkat ang 
kamatayan ay hindi maaaring mabigyan ito ng katawan. Ang 
kamatayan ay hindi kasalungat ng buhay bagkus kawalan 
lamang ng buhay." 

Ang isang binata ay may hawak-hawak na diyaryo na 
kanyang kinuha sa lamesa ng kanyang kaklase. "Nandito ang 
isang kinamumuhiang tabloid na ipinagpaanyaya ng bansang 
ito, propesor. Mayroon bang bagay bilang imoralidad o 
kasamaan?" 

"Mayroon, Tingnan mo..." 

"Mali na naman, sir. Tingnan mo, imoralidad ay 
kawalan lamang ng moralidad. Mayroon bang bagay bilang 
hindi pagkamakatarungan? Wala, sir. Ang hindi pagka- 
makatarungan ay ang kawalan ng katarungan. Mayroon bang 
bagay na kasamaan?" Ang estudyanting Muslim ay 
bahagyang tumigil. "Di ba ang kasamaan ay ang kawalan ng 
kabutihan?" 

Ang kulay ng propesor ay umiba at nakakabahala. Siya 
ay galit na galit at pansamantalang hindi makapagsalita. 

Ang estudyanting Muslim ay nagpatuloy, "Kung 
mayroong kasamaan sa mundong ito, propesor — tayo ay 
nagkakaisa na mayroon — samakatuwid ang Diyos ay may 


24 



ginagawang mga gawain sa pamamagitan ng pagkakatawan 
ng kasamaan. Ano bang trabaho na ginagawa ng Diyos? 
Sinabi ng Diyos sa Surat (Al-'Anbya') verse 35 ng Banal na 
Qur'an: (Bawat kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan. At 
kayo ay aming susubukan ng masama at mabuti bilang 
pagsubok; at sa Amin kayo ay babalik) Sinasabi sa atin ng 
Islam, ito ang tingnan ang bawat isa sa atin kung ano ang 
pipiliin, mangingibabaw ba ang kabutihan sa kasamaan. 

Hinggil naman sa mga katanungan mo tungkol kay 
Satanas: Saan nagmula si Satanas? At nilikha ng Diyos si 
Satanas, hindi ba? Nabanggit sa Banal na Qur’an na ang 
Satanas ay hindi naging demonyo maliban nang siya ay 
tumanggi sa kautusan ng Diyos at siya ay naging kaaway ng 
tao. Sinabi ng Diyos (Allah) sa Surat ('Ibrahim) verse 22 ng 
Banal na Qur'an: (At ang Satanas ay magsasabi kapag ang 
bagay ay napagpasiyahan na: "Katotohanan! Ang Allah ay 
nangako sa inyo ng isang pangako ng katotohanan. At ako 
ay nangako rin, ngunit ako ay nagtaksil sa inyo. Wala akong 
karapatan sa inyo maliban na kayo ay aking inaanyayahan at 
kayo ay tumalima. Kayo, huwag ako ang inyong sisihin 
bagkus ang inyong mga sarili. Hindi ko kayo matutulungan, 
at hindi rin ninyo ako matutulungan. Aking itinatanggi ang 
inyong nakaraang gawain sa pag-aakibat sa akin bilang 
katambal ng Allah. Katotohanan! Sa mga makasalanan ay 
may nakalaan para sa kanila na napakahapding parusa.)" 

Ang propesor ay nagpipigil ng galit. "Bilang siyentipiko 
sa larangan ng pilosopya, Hindi ko tinitingnang may 
kinalaman ito ng anumang pagpipilian; bilang isang 


25 



makatotohanan, ay may katiyakang hindi ko kinikilala ang 
konsepto ng Diyos o anumang dahilan ng teolohiya bilang 
kaisa sa mga sangkap ng mundo dahil ang Diyos ay hindi 
napupuna." 

"Dapat kung isipin na ang pagkawala ng alituntuning 
moral ay isa sa mga katiyakan ng mga pangyayaring 
nangyayari na napupuna " sagot ng estudyanting Muslim. 

"Ang mga diyaryo ay nakagagawa ng billion dollars ang 
ipinahayag nito bawat linggo. Propesor, inihuhusga mo ang 
kasamaan ng mundo bilang pasanin ng Diyos — kung saan 
ikaw ay hindi naniniwala — at malinaw na ito ay salungat. 
Gayon pa man, hayaang ating suriin kung sino talaga ang 
may pananagutan sa pagkalat ng kasamaan — yaong 
naniniwala sa Diyos o yaong hindi? Ang pangunahing 
paniniwala na mayroon ang Muslim ay ang pagbibigay ng 
mga gawa sa mundong ito. Sa bawat kabutihan na kanyang 
ginagawa ay mabibigyan ng gantimpala at bawat kasamaang 
magawa ay pananagutan ito. Bawat Muslim ay dapat 
maniwala na siya ay mananagot sa kanyang mga gawa at 
walang ibang papasan ng kanyang pasanin sa Araw ng 
Paghuhukom. Ang konsepto ng Paraiso bilang gantimpala 
sa mga mananampalataya at ang Impiyerno ay tahanan ng 
mga hindi naniniwala, ang mga hindi naniniwala sa relihiyon, 
ay isa rin sa mga pangunahing paniniwala, lalung-lalo na sa 
paniniwala na kahit ang mga Muslim na gumagawa ng 
masasama ay mapaparusahan sa kanyang mga pagkakamali. 
Propesor, ang mga konseptong ito ay nahinto nito ang mga 
kasamaan at pagkakamaling ginagawa ng hindi mabilang- 


26 



bilang dami ng mga Muslim. Kung hindi dahil sa 
konseptong ito ay hindi natin maitataguyod ang mga gawain 
sa mundong ito: mga multa, parusa, sentensiya o hatol sa 
pagkakakulong ay kasama ng anumang sibilisadong sistema. 
Sa kabilang dako, mayroon tayong mga pari ng atiesmo na 
hindi naniniwala sa mga konseptong ito kapag nababanggit 
na may kaugnayan sa mga isyu ng moralidad. Sa kanila ay 
walang Araw ng Paghuhukom, walang pananagutan. Ang 
mensahe sa madia ay maliwanag, kung ikaw ay makakaiwas 
rito ay O.K. ka. Wala kang dapat ikabahala. At nakikita din 
natin na sila ay nagsasabi na walang bagay na kasalanan — 
kasalanan, sa ating salita ang kahulugan nito ay sumasalungat 
sa mga Batas ng Diyos — bawat tao ay malayang gumawa ng 
kanyang pinapangarap at walang galaw na maituturing na 
‘mali’. Hayaang ipagpalagay natin ng ganito: ang mga pari ay 
nananatili ang kanilang paniniwala na ang Diyos ay hindi 
nabubuhay. Kung Siya ay hindi nabubuhay, samakatuwid, ay 
hindi Niya mailalatag ang mga alituntunin kung ano ang 
tama at mali — samakatuwid, walang kasalanan, ang 
kasalanan ay nangangahulugang lumalabag sa kagustuhan ng 
Diyos. Samakatuwid, ang tao ay malayang gumawa ng sarili 
niyang batas, ang sarili niyang pamantayan sa moralidad. 
Samakatuwid, ang kalalakihan ay nag-aasawa sa kapuwa 
lalaki; ang kababaihan ay nag-aasawa ng kapuwa babae; ang 
pagkakalat ng sakit na AIDS at ibang mga karamdaman ay 
O.K.; walang kasalanan ng pakikiapid o pangangalunya, 
habang ang mga nasasangkot ay mga nasa tamang gulang; 
ayon sa lohika ng atiesta kahit ang kaso ng incest ay hindi 
magiging kasalanan kung ang magkabilang panig ay nasa 


27 



tamang gulang, ang tingin nila sa kaso ng incest ay 
magkakaroon ng pagkakasala base sa tinatawag na atuwid, 
code of morality na ang basehan ay relihiyon, gayon pa man 
tinitiyak ng propesor na kailanman ay hindi niya kinikilala 
and konsepto ng Diyos o anumang iba pang paniniwalang 
teolohiya bilang kabahagi ng mundo para pumatay ng mga 
sanggol sa sinapupunan ng mga nanay ay mabuti — ito ay 
pagsasagawa sa mga karapatang mayroon ang kababaihan. 
Ang talaan ng mga patakaran at tuntunin na ipinasa ng mga 
paring atiestang huwad na siyentipikong sosyal ay walang 
katapusan. Ang taas ng pagsisinungaling ng kaisipan upang 
ilagay ang sisi sa pagkalat ng imoralidad at marurumi sa 
Diyos! Hayaang tayo ay maging makasiyensiya hinggil sa 
buong isyu, propesor. Kumuha ng grupo ng mga maka- 
Diyos na naniniwala sa Kanya kung paano siya 
paniniwalaan at kumuha ng tao na tumataguyod sa inyong 
mga maka-atiestang paniniwala. Suriin ang layunin at 
makikita mo kung sino ang nagkakalat ng kasamaan. Hindi 
ko pinapangarap na palakihin ang puntong ito, subalit 
sinomang sumusuri sa layunin ay kaagad nilang makikita na 
ang grupo ng mga maka-Diyos na gumagamit sa mga Batas 
ng Diyos bilang kodigo moral ay sa katotohanan 
nagpapalaganap ng katotohanan; Subalit, yaong gumagawa 
ng sarili nilang mga patakaran ng magkakaugnay na 
moralidad ay sa katotohanan nagkakalat ng kasamaan sa 
buong mundo." 

Pansamantalang huminto ang estudyanting Muslim para 
maunawaan ang mahalagang puna na ito. Ang mga mata ng 
mga estudyante ng klase ay parang nagka-ilaw na nakita ang 


28 



isyu sa paraang napakaUwanag. Walang sinoman ang 
nakapag-paliwanag sa mga mahalagang isyu na ito noon, 
dala ng mga batikos mula sa mass media. 

"Propesor, ako ay namangha subalit hindi naman 
nabigla sa inyong hindi maka-siyensiyang pakikitungo sa 
moralidad. Ako ay namangha, dahil kahit ikaw ay naniniwala 
ang tao ay galing sa unggoy, siya at hindi gumagalaw na 
parang hayop! Ako ay namangha dahil, kahit hindi ka 
naniniwala sa mga anghel, inaasahan mo na ang tao ay 
gagalaw ayon sa kanyang pinagmulan, at walang tulong na 
manggagaling sa alintuntuning moral sa Langit. Ang dahilan 
na ako ay hindi nabigla ay dahil sa mga pag-iisip na 
gumugulo sa isipan na inaasahang magmumula sa mga 
tagasunod ng bulaang pananampalataya ng mga atiesmo!" 

Mayroong tuloy-tuloy na nag-uumapaw na palakpakan 
mula sa klase. 

"Natalakay na natin ang ebolusyon, propesor. Na 
obserbahan mo ba ang ebolusyon sa sarili mong mga mata, 
sir?" 

Ang propesor ay gumagawa ng sumisipsip na tunog ng 
kanyang mga ngipin at nakapagbigay ito ng tahimik at 
nakakawalang bahalang tidg ng mga estudyante. 

"Propesor, dahil walang sinoman ang nagkaroon ng 
aktuwal na pagmamasid sa proseso ng ebolusyon at hindi rin 
mapapatunayan na ang prosisong ito ay tuluyan ng 
nagsusumikap, hindi ka ba nagtuturo ng doktrina — 
doktrinang tumutulo na parang salaan na ito ay kakaunti ang 


29 



naniniwala rito kaysa katuruang teolohiya? Ito ang huwad na 
siyensiya, hindi tunay na siyensiya at ang kanyang mga 
tagamungkahi o tagapagtanggol ay walang iba kundi ang 
kanilang mga paring walang kaalaman!" 

Ang mukha ng propesor ay biglang nalungkot. 
"Napakawalang-ingat naman!" Siya’y parang galit at 
hinihingal at naglalakad sa harapan ng klase na malalaki ang 
hakbang pataas at pababa, hanggang manumbalik sa sarili. 

"Bilang pagbibigay kahulugan sa mapilosopyang 
pagtatalo natin, Hindi ko pupunain ang napakawalang-ingat 
mong pagsasalita, anak. Ngayon, nakatapos ka na?" Ang 
mga salitang lumalabas sa bibig ay sumasagitsit. 

"Sir, hindi mo tinatanggap ang kodigo moral ng Diyos 
upang gawin ang tama at makatarungan?" 

"Ako ay naniniwala sa kung ano — iyan ang siyensiya." 

"Sir, ipagpaumanhin mo po, ang pinaniniwalaan mo ay 
hindi siyensiya kundi huwad na siyensiya — ang huwad na 
siyensiya ay may kapintasan na rin!" 

"HUWAD NA SIYENSIYA...? MAY 
KAPINTASAN...?" Ang propesor ay para siyang 
naghahanda. Ang klase ay naghihiyawan. Ang estudyanting 
Muslim ay naging kalmado at mahinahon, ang bigkis ng ngiti 
na iyon ay bumalik sa kanyang mukha. 

Nang humupa ang ingay, siya ay nagpatuloy, "Nakita 
mo, propesor, TUNAY NA SIYENSIYA ay ang 
pagtutuklas sa mga batas at mga disenyong inilagay ng 


30 



Tagapaglikha ng sanlibutan sa loob ng sistemang 
nagpapatakbo ng sanlibutan, mula sa mega hanggang micro, 
mula sa nasusukat sa hindi-masusukat. Ang Huwad na 
Siyensiya ay maka-atiestang relihiyon na balak salungatin ang 
koseptong ito sa pamamaraan ng panghuhuwad, 
pangdodoktor sa stadestika, kalahating katotohanan at iba 
pa. Ang Huwad na Siyensiya ay ipinapalagay na tama ang 
mga gawa-gawang likha ng hindi pinangalanang puwersa — 
pansarili, gawa ng tao, bulaang dios-diosan — 
pagkakapangyari ng Big Bang at doon, nagsimula ang 
proseso ng ebolusyon na ito ay salungat sa tunay na 
pangyayari. Ang mga pari ng maka-atiestang relihiyon na ito, 
sila ang sumubok upang ipangatwiran ang pagsasatsat na 
kailangang masamahan ng pagsisinungaling sa pamamaraan 
ng panghuhuwad, kalahating tama at pagmamanipula sa mga 
datus. Ang Katotohanan ang dapat manaig — Ang 
katotohanan sa makalohical na pagpapasiya ng sinumang 
may pakiramdam na maaaring mabigyan ito ng pasiya kahit 
walang sapat na pagbabatayan, na mayroong nag-iisang 
Diyos (Allah) na Siyang Lumikha sa buong sanlibutan. 
Kanyang nilikha ang buong sistema na siyang itinatakbo nito 
ng maayos mula noon pa. Hayaang balikan natin ang 
puntong nailahad mo sa ibang mga estudyante na akin ding 
sinabi na aking tatalakayin mamaya. Bibigyan kita ng 
halimbawa na puweding masundan ng lahat: Mayroon ba sa 
ating klase ang nakakakita ng hangin, oxygen molecules, 
atoms, and utak ng propesor?" 

Ang klase ay nagkatawanan. 


31 



"Mayroon ba sa inyo rito na narinig ang utak ni 
propesor, naramdaman ito, o natikman?" Walang sinuman 
ang nagsalita. Malungkot na umiling ang ulo ng estudyanting 
Muslim. "Parang lumalabas na walang nakakaramdam rito sa 
utak o anumang pag-iisip ng propesor. Mabuti, sang-ayon sa 
alituntuning pansariling ipinahayag ng propesor, ang 
alituntuning maka-empirical, matibay, naipapakitang 
protokol ng huwad na siyensiya ng propesor AKIN PONG 
IPINAPAHAYAG na ang propesor ay walang utak!" 

Ang propesor ay parang namaluktot sa upuan. Ang 
klase ay ulit patuloy sa palakpakan. 

Ang mga estudiyante ay umalis at kumuha at abutan ng 
tubig ang propesor. Pagkaraan ng kunting panahon, 
nakabawi ang propesor. Siya ay tumingin sa estudyante at 
nanlisik ang mga mata. "Ang mga pang-insulto mo ay 
walang paraan upang mapatunayan ang pagkabuhay ng 
Diyos." 

Ang estudyanting Muslim ay sumagot. "Professor, 
talagang nabigla ako. Ang inaasahan ko ay tatanggapin mo 
ang pagkatalo. Subalit, parang napupuna kong ikaw ay 
masiba sa pagpaparusa." 

Siya’y huminto pansamantala, tumingin siyang 
maalalahanin sa klase at pagkatapos ay sa propesor. Siya ay 
napabuntong-hininga ng malalim at kinausap niya ulit ang 
propesor. "Sir, may magulang ka ba — mayroon ka bang 
tatay at nanay?" 


32 



"Iba na naman ito sa iyong estupidong mga katanungan. 
MaUwanag na tayong lahat ay mayroong mga magulang." 

"Maging mahinahon ka, sir. Natitiyak mo ba na ang 
tatay mo ay siya ang tatay mo at ang iyong nanay ay iyong 
nanay?" 

Ang propesor ay nangingitim-ngitim sa galit. 
"Masyadong nakakatawa! TAMA, ANG AKING AMA AY 
AKING AMA AT ANG AKING NANAY AY AKING 
NANAY!" Siya ay nagsisigaw. Ang estudyanting Muslim ay 
pansamantalang huminto. Naging mahaba ang kanyang 
pansamantalang paghihinto. Mayroong nakapangingilabot 
na kapaligiran, agad-agad habang nakaupo ang mga 
estudyante sa gilid ng kanilang upuan. Ang estudyanting 
Muslim ay nagsalita ng maayos at mapagpigil na boses, 
"Patunayan mo sa akin!" 

Ang kapaligiran ay nakaka-kuryente. Ang propesor ay 
hindi napigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay 
naging kulay-ube. "HOW DARE YOU!" Isinisigaw niya ng 
may kalakasan. "SAPAT NA ANG NATAMO KONG 
PANG-IINSULTOJ LUMABAS KA SA AKING 
KLASEJ ISUSUMBONG KITA SA RECTOR...! 

Ang klase ay mga nakaupong parang naninigas dahil sa 
bulalas. Ang propesor ba ay naghahanap ng paraang 
nababagay upang bumawi o umatake? 

Ang estudyanting Muslim ay hindi natitinag sa kanyang 
pinaninindigan, hindi nababahala. Nakaharap sa klase at 
itinaas ang kamay, nagbibigay ng katiyakan sa kanila na 


33 



walang dapat ipag-alala. Pagkaraan ay kanyang ibinaling ang 
nakaka-awa niyang mga mata sa propesor. Mayroong 
kapangyarihang makikita na nagmumula sa kanyang mga 
mata, na nakatutok sa propesor. Hindi mapapanitili ng 
propesor ang kanyang mga sulyap. Ang kanyang mga titig ay 
bumaba at humupa ang kanyang galit at muling sumalampak 
sa kanyang silya at hinahawakan ang kanyang ulo. 

Pagkaraan ng mga ilang minuto, nagsalita ang 
estudyanting Muslim ng mahinahon. "Pinakamamahal na 
propesor, hindi ang ibig kong sabihin ay ang iyong mga 
magulang ay hindi sila ang iyong mga magulang. Ang gusto 
ko lang ipaalam ay maging ikaw man o ako a kahit sinoman 
sa atin sa loob ng klasing ito na mapapatunayang ang ating 
mga magulang ay sila ang ating mga magulang o hindi." 

Nagkaroon ng ganap na katahimikan. 

"Ang dahilan ay hindi natin nasaksihan ang pagtatalik sa 
pagitan ng ating mga magulang ng tayo ay ipagbuntis. Hindi 
tayo nandoon upang ipakilala kaninong semilya ang nabuo 
sa loob ng tiyan ng ating mga ina. Pinaniniwalaan natin ang 
salita ng ating mga magulang. Ating ipinapalagay na ang mga 
magulang natin ay mapagkakatiwalaan at makatarungan sa 
bagay na ito. Hindi natin pinagduduhan ang kanilang 
integridad. Ganun din, ang inyong mga anak ay kukunin at 
paniniwalaan ang inyong salita na kayo ang kanilang ama at 
ang kanilang mga ina ay totoong kanilang ina.. Hindi ba 
ganun propesor?" 


34 



Itinaas ng propesor ang kanyang ulo. Siya’y tumingin sa 
estudyanting Muslim. Mapupunang umaaliwalas ang 
kanyang mukha tanda ng pagkakaroon ng pangunawa. Ang 
gallt ay lumipas at mabagal niyang inu-ulit, "Pinaniniwalaan 
namin ang salita ng aming mga magulang. Pinaniniwalaan 
namin ang salita ng aming mga magulang..." 

"Opo, Propesor. Maraming bagay na dapat kunin natin 
ang salita ng iba. Ang pagkakaroon ng hangin, oxygen, ng 
molecules, ng atom at iba pa. Kaya, pagdating sa mga bagay 
na metaphysical, mula sa totoong pagsasaliksik siyentipiko, 
alam natin na walang taong nabubuhay sa mundong ito ng 
higit na mapagkakatiwalaan maliban sa mga tinatawag na 
Mensahero (Rasool). Kaming mga Muslim ay handang itaya 
ang aming sarili sa katotohanan na si Muhammad 
(Sumakanya nawa ang kapayapaan) ay may katiyakang ganap 
na malinis ang kanyang ugali. Kailanma’y hindi 
nagsisinungaling kaninuman. Ang kanyang integridad ay 
hindi kaduda-duda na kahit ang kanyang masugid na kaaway 
ay tinatawag sa pangalang 'Al-Ameen' (ang 
Mapagkakatiwalaan). Kung sasabihin niya, ang Diyos (Allah) 
ay buhay — at handa kaming tanggapin ang salita ng aming 
mga magulang na sila ang aming mga magulang - 
samakatuwid, buong katapatan naming tatanggapin ang 
kanyang salita, ganun din ang pagtanggap namin sa iba pa — 
ang katotohanan ng Paraiso at Impiyerno; ang katotohanan 
ng mga anghel; ang pagdating ng Araw ng Paghukom; ang 
pagbibilang ng ating mga gawa sa harapan ng Diyos; at 
marami pang ibang mga konsepto. Maliban sa puntong ito, 
marami pa ang mga pointers na tumutukoy sa katotohanan 


35 



ng Diyos (Allah). Ang kaganapan ng Kapahayagang 
tinatawag na 'Ang Maluwalhating Qur’an' ay nandiyan upang 
mapag-aralan ng ninuman. Ito ay mayroong tiyak ng hamon 
sa sinumang mayroong pagdududa. Ang hamon na ito ay 
hindi pa natugunan sa loob ng mahigit isang daan apat na 
raang taon ang nakalipas sa katotohanan nito. Kung hindi pa 
tanggap ng sinoman ang paniniwala sa mga Sugo o 
Mensahero (Sumakanilang lahat nawa ang kapayapaan) 
samakatuwid ito ay totoong pagka-ipokrita na tanggapin ang 
mga salita ng mga siyentipiko, kung saan ang kanilang mga 
doktrina ay nananatiling pabago-bago, at naniniwala rin sa 
salita ng ating mga magulang. Kung huhusgahan natin mula 
sa darning bilang ng kaso sa husgado kung saan ang mga 
magulang ay itinatanggi ang pagiging magulang sa kanilang 
mga anak, at pagpalagay din sa pagkakaroon ng di 
mabibilang ng mga sanggol na ipinagbubuntis mula sa mga 
semilyang donasyon ng mga Making hindi kilala at ang hindi 
mabibilang dami ng mga sanggol na inaampon mula 
pagkasanggol ng mga mag-asawang hindi nagkaka-anak at 
pinalalaki bilang kanilang anak., sa larangan ng stadistika ay 
mayroong lugar ng pagkakamali sa anumang pinaniniwalaan 
ng isang tao na ang kanilang mga magulang ay totoong 
kanilang mga magulang sa dugo’t laman." 

Humarap ang estudyanting Muslim sa klase at bilang 
panghuling salita ay kanyang sinabi, "Tungkulin ng bawat isa 
upang pag-aralan ang mga katuruan ng Islam. Ang 
Maluwalhating Qur’an ay nandiyan para sa lahat upang pag- 
aralan. Mayroon ding sapat na kopya ng literatura sa Islam. 
Ang aking tungkulin ay para pagsabihan lamang kayo na ang 


36 



Relihiyong Islam ay Tunay. Walang sapilitan sa relihiyon. 
Mallwanag ang tamang landas ay naging malinaw mula sa 
mali; At sinuman ang itakwil and mga huwad na dios-diosan 
at maniwala sa Diyos, ay nahawakan niya ang isang malakas 
na tanganang hindi kailanmang mawawasak; At ang Allah 
ang Labis na Nakaririnig at Labis na Nakaka-alam. Nang 
dahil nasabi ko na sa inyo, ay tungkulin ko rin na anyayahan 
kayo upang sumali sa pagkakapatiran ng mga Muslim sa 
pamamaraang pagyakap sa Islam. Ang Allah ay Siyang 
Tagapaglitas ng mga mananampalataya. Inilalabas sila sa 
mula sa dilim tungo sa liwanag. Sa aong mga 
mananampalataya, ang kanilang mga tagapangalaga ay mga 
bulaang dios-diosan. Sila ay inilalabas nito mula sa liwanag 
patungo sa dilim... Ito ang mga berso mula sa Maluwalhating 
Qur’an — Mga Salita ng Mahabagin — na aking binasa sa 
inyo" 

Ang estudyanting Muslim ay tumingin sa kanyang relo. 
"Propesor at mga estudyante, Ako ay nagpapasalamat sa 
inyo dahil sa inyong pagbibigay sa akin ng oportunidad 
upang maipaliwanag ang isyung ito sa inyo.. Humihingi ako 
sa inyo ng paumanhin dahil pupunta ako sa masjid para sa 
mga pagdarasal. Kapayapaan sa yaong nagabayan ng 
matuwid." 


tapos 


37 



Para sa pagbabasa hinggil sa Islam at pagbagsak ng 
Atiesmo ay paki-besita lamang po ang mga websites na ito: 

www.islamic-message.net 

www.islamic-invitation.com 

www.islamgalaxy.com 

www.islamgreen.com 

www.waytoparadise.net 


38 



